


ER.COF AM Y 


i iILLIPS, 


BANGOR, 


MU GWEINIDOG PARCHUS YN NGHYFUNDEB Y 
U METHODISTIAID GALFINAIDD, am 94 Mlynedd, 


[Yn Brynteg, MON, Hydref 9,186, yn 56 m, oed. ' 


Claddwyd ef yn Mynwent Eglwys Llaneugrad, Môn. 


CAERNARFON ; 
ARGRAFFWYD GAN H, HUMPHREYS, CASTLE SGUART. 

















MARWNAD, &c 


Brrm yw'r gruddfan a'r galaru 
Giywir beddyw yma a thraw î 
Brenin dychryn sy'n teyrnasu, 
Yn mhlith myrdd mae aeth a braw ; 
A'i gledd trywanodd Parch. John Phillips, 
Oedd yma'n ffyddlon was i Dduw, 
Yn ddisymwth fe aeth adref, 
'Fry i'r nefoedd byth i fyw. 


Daeth cenhadon gwynion Gwynfa, 
Ar eu hedfa, o dŷ eu Tad, 
I gyrchu Phillips yn eu cerbyd, 
Yn awr mae wedi newid gwlad; 
Dewrwych &lwr yn y frwydr, 
Gyda'i trodyr ar y llawr, 
Megys Dafydd, ymw:olodd 
Am gael pen Goliah i lawr. 


Dwys a dyfal y gweddïai, 
A chynghorai gyda ni, 
Unig sail ei gym'radwyaeth 
Ydoedd aberth Calfari; 
Daliodd gyda'i ddyledswyddau i 
Tra bu yma ar y llawr, 
Ond yn awr mae wedi hedeg 
Draw i dragwyddoldeb mawr. 


O! mor fedrus ac mor danbaid 
Y darluniai gariad Duw, 

Yn yr achos prynedigol, 

_ gael hedd i ddynol ryw; 

Fe ddarlnniai Grist yn dyedddef 

— O Fethle'm draw i Galfari, 

Mewn nefolaidd hwyl a theimlad 
Nes b'ai llygaid pawb yn lli'. 


Ca'dd y fraint o ddechreu 'n foreu 
Ufuddhau i ddeddfau Duw, 

Er cael gwawd a llid gelynion, 
Fe fu'n ffyddlon tra íu byw; 


W-dsle Y CP), 






8 


Ond yn awr mne wedi hedeg 
Uwchlaw drygau'r byd a'i boen, 

Oddiwrth ei wn i ucth at ei wobr, 
Yn awr mae'n a HA fawr yr Oen. 


Âm bedair blwydd ar 0deg ar hugain, 
Bu yn gadarn ar y maes, 
Coda'i lais. yn erbyn pechod, 
A dangosai olud gras; 
Bu yn effro uwch y dyffryn, 
'Nol gorchymyn roddwyd gynt, 
Llefai 'u ddyfal, tyred awel, 
Chwyth oddiwrth y pedwar gwynt. 


Rhoes ffarwel ì ddyffryn Baca, 
Ag i ddyfroedd Mara mwy, 
Darfu ochaìn gan afiechyd, 
Greddfol glefyd gwreiddiol glwy”; 
Haleliwii ! daeth y genad 
I 'nol ei enaid at ei ran, 
Fel dymunodd mewn gruddfanau, 
Fyrdd o weithiau, wel'd y fan. 


Gweinidogion, gvda lluoedd, 
A'i hebryngodd at y bedd, 
Yn eu plith ei deulu parebus 
Yn alarus iwn eu gwedd; 
Caw d cynghorion dwy, ion-hynod, 
lan eì rhow'd mewn beddrod oer, 
Gadawyd ef yn 'stafell angau, 
lleb ddim goleu haul na» lloer. 


& 


Haner cant a chwech o flwyddi 
Welwyd ar ei arch, mae'n wir, 
Pan y cariwyd gan y dyrfa, 
I mewn ií dŷ ei gartref hir; 
Yn GWD mae e'n gorphwys, 
Dan gil y gŵys, he» weled gwawr, 
Mewn undeb ffydd caiff godi fynu, 
o'i EU ur wedd yr Iesu mawr. 








































4 


Draw yn mynwent eglwys Eugrad, 
Mae e'n gorwedd yny >edd, | 
Yno mae yn tawel orpb wys | 
Yn llygredig iawn ei wedd; 
Huna yno yn ddigon melus, | 
Hyd nes dattod cloiau'r glyn, 
Pan f'o corn y farn yn seinio | 
O'i bridd wely daw pryd hyn. | 


Ca'dd pulpudau >in haddoldai 
Eu hamdoi $ gorchudd du, 
Yn eglwysi dinas Bangor 
O'r galaru heddyw. sydd, 
Colli gweinidog mor dalentog, 
A defnyddiol yn ei ddydd, 
Anwyl rbilips sydd yn gorwedd 
Heddy v 'n dawel o dan gudd. 


Ystyr F>ìon, gwrando bellach, 
Paid a grwguach ddim yn hwy, î 

Fruw a'i rhoddodd, Duw a'i cymerodd, 
Bendigedig fyddo mwy, 

Llefa beunydd ar yr Arglwydd, 
Efe yw Llywydd nef allawr, 

Er anfon gweithwyr i'w gynheuaf, 
Fo'n llenwi'r bylchau yma'n awr, 





Ffarwel bellach, Phillips anwyl, 
Rhoddaist noswyl, gyda ni, | 
Ti eist adre yn ddihangol, 
Draw i'r ddinxs freiniol fry. | 
Rhoddwn glod i'r goruwch Fugail, 
Erys ef yn yr anial hyn, 
Hyd nes delo'r llwythau adre' 
I foli fry yn Seion fryn, 








Argraffwyd gan H. Humphreys, Castle Sguare Caernarfon. 


